RHYFEL-GERDD, 


BUDDUGOLIAETH Y CYNGHREIRIAID 
aW. YN CRIMEA; 


a 


A 


GORCHFYGIAD SEBASTOPOL. 


uu y 
Cenir ar y Dôn (Earl of Moira.) 


&GwRANDRWCH ar ganiad c 'fymiad clir 
I'r rhyfel hir barhâd ; 
Rhwng Twrci a Rwsia, tryma' tro, 
Bu brwydro mawr a brad. 
Ar Emp'rwr Rwsia 'r oedd ybaiy 
Fel gŵyr pôb rhai trwy'r byd, 
Amadwyndwyran o; deyrnas ^r oodd, 
Lle'r ydoedd gwlad yr yd : 
Twrci i gyd, hyny o bryd, 
A gynhyrfwyd gyda nerth, 


&€yfododd Brydain gyda Ffraingc, 
Fel un freninfaingc fawr, 
6 ochr Twrci, ar hyny dro; eì 
Rhag Rwsia eí lluchio i'r llawe', 
&an mil cydrhwng gwŷr meìrch arc frys, 
A'r trefnus filwyr traed. 
Caiff arth y Rwsia, er cryfed fog, 
Ei gongcero ar faes y gwaed: 
I godi 'r aed, gedyrn rym, 
Pawb yn gyflym a eu gwaitli. 


A 


Croesasant fôr.o Yarna'n glir, 
I dir Crimea draw; 
A'n gwŷr fel llewod aet i'r Tyn, 
Mor llydan ar bob lluw- 
Pin welwyd Ffraingc yn rhoddi han, 
A Lloegryn un llu, 
A'u llongau rhyfel mwya'u elod, 
Yn dyfod o'r Môr Dt ey 
Rwsia ory', Hdiogfu, 
Oedd yno'n crynu yn eu crwyn, 








ô Ad ŷ : b 


Yn mrwydr Alma, tryma' tr9, 
Ca'dd Rwsia ei darnio'n dost, 
A Balaclava ae Inkerman, 
Nid bychan yw ein bost. 
Hwy wnaent i feibion Nicholas ffoi, 
Fe'u gwelwyd yn troi cefn, 
Gan sathru eu gwŷr dan draed eu nmeircls, 
Mor drymllyd oedd y drefn! 
'R oedd yno gyrff yn eu gwaed, 


Ni gawsom auaf c'letaf clwy”, 
Ofnadwy yno yn wir; 
€lefydon gydag oerfel cry' 
A gwympoddlu o'n gwŷr, 
.A stormydd mawrion i'n pruddhaw, 
Ar ddrylliai'r llongau'n llu, 
Ond gwelwyd eto haul ar fryn, 
A gwanwyn yno'n gu. 
.Daeth ein llu, eto'n llon, 
I gongcro Rwsiaid creulon rai. 


Goresgyn wnaethant, (orchwyl hoff, ) 
Fôr Asoff ar ei hyd, 
&Gan gym'ryd Kertch ac Yenikale 
Mewn gafael yno î gyd. 
“Dau gant a chwech a deugain roent 
O longau Rwsia i lawr, 
Fu'n cario bwyd ac arfau tân, 
I'r rhyfel milain mawr ; 
Cymeryd wyth tref a wnaed, 
Heb golli gwaed na lladd eu gwŷr. 


O wlad Sardinis 'n gymhorth pur, 
, Caed dewrion filwyr da, 
Tn erbyn Bwsia 'n dyrfa dŷn, í 
Mor hynod hyn trwy'r ha'! 
Sabastopol, er cryfed oedd, 
Wrth wel'd ein Huoedd Ilon, 
^R oedd miloedd ynddi nos a dydd 
l'w gwel'd yn brudd eu bron: 
Yn erbyn hon buont hwy 
Yn tân-belenu, a hyny'n hir. 


Â brwydr Tcherneya'n wir 
A nodir nesa nawr; 
Gwŷr Rwsia yn mhen tair awr bob oeê, 
Yn lluoedd roed i'r llawr. 
^Roedd ganddynt dri o wŷr am un 
I'n herbyn yno'n wir; 
Meb gladdu eu meirw darfu'nt ffoi, 
Oedd yne'n toi y tir : 


Fillldiroedd maith dan draed yn drist. 



















































i 
—— 


br 


— 
— 


—J 








Ya 
A 
y At ' : 
| Gwelai'u clir dywysog glân 
NOU Mai eithaf egwan oedd ei wŷr. 


Cymerwyd cedyrn gaerau o'r bron, 
Sd h A thwr Mamelon mawr; 
&er llaw Sebastopol bu'n gwŷr 

Yn gweithio'n bur bob awr. 
Er nad oedd ail Sebastopol, 

Trwy yr anferthol fy<, 
Wrth guro'n hir chwilfriwio wna 
CO | Y gareg g'leta' ìi gyd: 

Daeth y pryd, rhoed o'r bron, 
bl Y ddinas hon tan greulon graith. 


Y 4n Mis Medi yr wythfed dydd y bu 
i | AU, Ei thrwm ofnadwy. nod ; 
ll oM Ei chongcro ddarfu ein milwyr pur, 
“l'n A'r Ffrangced clir ew clod ; 


| ; Bu tân-belenu, a hyny o hyd, 
| Na welwyd yno ei ail; 
| ' A'r cannons mawrion ar bob tre, 

bu A ddarfu'nt siglo ei sail: 
' Er colli, gwaed, congewest gaed, 

i ben o A-Rwsiaid roed dan draed yn drisî, 





î ê, Meddianu caerau'r Malakoff, 
L . Oedd newydd hoff i ni, 
| a A chym'ryd pyrth Sabastopol, 
A'i rhan ddeheuol hi. 
i^ ô Fe ffoes gwŷr Rwsia, garwa' eu gwg, 
| O'r golwg gyda gwarth, 
Rhag cael eu lladd yn wael eu llun, 
| i Pob un i'r gogleddbarth. 
y Gwŷr yr arth aent heb rym 
o | a O fìaen ein milwyr cyflym iawn. 


i. 'Rol colli nerth Sebastopol, 
” Yn hollol byddant hwy 
Yn colli hefyd, gwn yn dda, 

Holl wlad Crimea mwy. 
Fe gafodd Rwsia chwalfa chwith, 

Ni chyfyd byth drachefn; 

i A'i llongau rhyfel gant ac wyth, 
^'n Fe'u drylliwyd yn ddidrefn : 

" Byth drachefn chwaith ni chant 
' Ï ŵ Sebastopol i'w meddiant mwy. 


Ny Caed pedair mil ar hyny o dro 

( 

h N O gannons yno i gyd, 

A haner cant o fìloedd llawn, 
O'r bwlets braf 'r un pryd ; 


“ 
Ŵr 

































i 


h | 





A powdwr hefyddlawor iawn, 
Pob arfau'n gyfiawn gaed ;. WED ON 

Meddianu eu stores ar hyny o bryd, u 
Yn unfryd yno wnaed, , 
'R oedd dan draed, gyrff mewn gwaed, ( 


Ar ol y.lladdfa wnaed trwy'n lle, 


| 
Rhown glod i filwyr Lloegr lân, Ŵ | 
A Ffraingc a'u gwiwlan wyr; OM 
Ac i'r Sardiniaid, fllwyr da, 
Ac Omar Pasha pur. NU | 
Ymdrech'sant hwy ar fôr a thir; ai ì 
Morgywirgwnigyd, a ! 
Rhag Emprwr Rwsia, garwaf gŵr, tj 
Sydd ben gorthrymwr byd 7^... ì ' 
Mentro ar hyn wnaethant hwy 
Eu heinioes i'w wrth'nebu'n iawu. b.: 
Mae miloedd y* galaru'n wir, « 
Yn glir mewn tref a gwlad, >> h 

Am eu perth'nasau aeth i lawr, . 

nn Trwy'r rhyfel mawr barhâd. o 
' Doed heddwch yn ìle rhyfel trwm, 

Heb orthrwm yny byd ; 

“Fel byniyn.dêvcyfiawnder dardd, SH 
“Felblodau garddigyd: ^^^ AL. 
Aed y byd hyfryd-hwyl Ss 
Yn eiddo Duw ein anwyl Dad. 


YWAIN 





MEINMON. 








